WicipediA 


Iaith Coriacaidd 


Iaith Chukotko-Kamchatkannaidd yw Coriacaidd a siaredir gan oddeutu 1,700 o bobl yn ardal mwyaf 
ddwyreiniol Siberia, yn bennaf yn Koryak Okrug. Fe'i siaredir gan fwyaf gan Coriacwyr. Ei berthynas 
ieithyddol agosaf yw'r iaith Chukchiaidd , sydd yn cael ei siarad gan deirgwaith cyn gymaint o bobl. Mae 
Coriacaidd, ynghyd a Chukchiaidd, Kerekaidd, Alutoreg ac Itelmennaidd yn ffurfio teulu ieithyddol y 
Chukotko-Kamchatkannaidd. Yr enw Coriaciadd am yr iaith yw HbiMbmaH Nymylan, ond mae'r enw 
Rwsieg yn fwy cyffredin.f ] 

Ffurfir y Chukchi a'r Coriacwyr uned ddiwylliannol gydag economi yn seiliedig ar fugeilio ceirw 
Llychlyn ac mae i'r naill hunan-lywodraeth o fewn Ffederasiwn Rwsiaidd. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=laith_Coriacaidd&oldid=1796064" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 23 Medi 2016, am 21:39. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 





